


Ul 
CANNEWYDD 
YN GOSOD ALLAN . 
I — Ymo dychrynllyd 
i i Y darfu î i u ar a 
| r 
| MARY FEN T UN! 
| Lofruddio Plentyn eì Merch, 
| 
| ,. Armosel enedigaeth, sef yr 22.0 Chwefror diwedd- i 
' af; yn mhlwyf St. Michael, Swydd Lancaster, a'r 
Y. _ diwedd truenus ddaeth iddi ei pe uu foddi” yn 1 
N | f yr afon yr un noswaith, 8 [5Ou15 1PCg _ 
| (oai Bhd 
| HF EIS o Gw O 


Neshewch yn ; wr y Cy mry,. a ab; 

'I wrando ar ganiad llawn;0, gwynion. ab da “ 
Gobeithio bydd i bawb, yn rb Ydd ï 
I beidio coelio tad y GN ydd," â ; 


A A 


w < 'R hanes ddaeth ìi. a o oeg ( gadr 3b 
. O blwyf' St. Michael, Swydd” Lougagter, . L 
O'i herwydd gwn fod rhaì.nge ejniAu a'r i. (4 

Ê 'Bob nos a dydd yn brudd i eu bronau. o “RA 


Roedd yno ŵr. a gwraig TM DH A" 
Yn byw mewn ty, o'u beiddo'u hunain; o> 
Uu ferch yn wir oedd gan y rheini, NN 
Mawr oedd ou gofal hwy am dani. 2 


































Oud fel y maê yr angau creulon 
Yn terfynu einioes dynion, o 
Yno'r gwr eî. hun fu farw— 
Cawn ninau'r dyrnod hynod hwnw, [ 


Yr oedd y fam a'r ferch mewn galar 
Wrth weled rhoddi 6i gorph mewn daear ; 
Ond dweyd a wnaent, ni wnawn ymddirìod 
I ffrynd y weddw, a thad'r amddifaid. 


Ond fel mae galar yn myn'd heibie, 
Gollyngai'r ferch ei tad yn ango ; 

A dilyu pob cwmniaeth lawen — 

“Yr oedd yr Mddg cb feinwych feinwen, 


Rhyw. fachgen, ieuanc aeth i'w charu, 
“Hwn oedd yn addaw ei phtiodi ga F WT. 
inae, hithau arno eì sereh o'i gwirfodd, “i $ 
Ae yn y ciwedd hi feichiogodd. | 


Ond yn y, daeth y mab i wybod, 
Nid aeth e'n agosat liw'r manod; 
"Nol dênu'r ferch â geiriau mwynlon, 
Ei gadael wnaeth yn glaf ei chalon, 


Yr oedd y ferch bob dydd yn gwaelu 
O eisiau bwyd, heb fodd i'w brynu ; 'f w 
A'i ípam oedd wrthi yn dra chreulon, R 
A hithau bron a thori'i chalon. | F R 


Ond yn y nos y ferch glafychodd, 
Ar fab yn wir hi a esgorodd ; 
Doedd ond ei mam a hitbaa yno— 
O gyflwr caled, gellwch goelio! 





a. 


ci >i 


| 8 
Ei mam ymaflodd yn y baban, . 
Gan ddweyd, “' mi laddaf hwn fy lunan !” 


“A'r ferch a waeddai, â dagrau heilltion, — 
O peidiwch lladd fy mhlentyn tirien. 


Fy mam, pa fodd mae eich eyâwybod, 


. I ladd fy mhlentyn bach dibechod ? 


Myfi fy bun'a ddarfu bechu— 
Caf ateb ddydd y farn am hyny.” 


Hi ymaflai'nhraed y gwan heb arbed, 
Gan guro'i ben ynghyda'r pâred, 

Nes oedd'ei waed a'i fenydd allan— 
O'r fath erchyll weithred aflan Î 


A'r ferch yn waeledd yn y gwely, 
A'i chalon dyner oedd ar dori, 


A'Í iam yn dweyd mewn iaith annedwydd, 
“* Cei dithau heno'r un dihenydd !” 


Allan aeth a'r baban ganddi, 

A chwilio am ryw le i'w gladdu ; 
Ac ar ei gwaith hi yn ei gario, 
Hi glywai ddyn yn cerdded yno. 


Pryd hyn hiaeth yn llawn o ddychryn, 
Ac yn y ían gadawai'r plentyn, 
A rhedeg ffwrdd a wnaeth yn anion, 

Rhag ofn ei dal.am waith mer greulon. 


Pan ddaeth y dyn yn mlaen fe welodd 
Y baban bach, ac ef a'i cododd, 


Gan ddweyd, “ Yn enw'r anwyl Iesu, 
Pa beth yw byn ddigwyddodd iti î” 








4 


Fe aeth i'r ty, 'roedd goleu yno, 

Lle 'r oedd y fereh yn dwys och'neidio, 

Hi dd'wedodd wrtho'n brudd ei chalon, 
Fy mam a wnaeth y gwaith echryslon.'' 


A'r dyn a alwai'r holl gym'dogion,—. 
Y rhai a ddaeth tuag yno'n union 2... 
A'r ferch oedd yno mewn prysurdeb, 
Yn tynu tua thragwyddoldeb; 


'Roedd pawb oedd yno yn wylo'n waeledd, 
Wrth wel'd y gwan mor ddiymgeledd ; 

A'r fam yn gwaeddi'n daer am ncddfa 
Y'nghlwyfa'r Gwr fu ar Galfaria. 


Bu farw hon gan foli'r Iesu; 

A'i gweddi'n uchel am ei golchi 
Yn y ffynon ddaeth i wared 

I olchi myrdd o bechaduriaid, 


I chwilio'r llofrudd aeth y dynion, 
A icho:ph a gafwyd yn yr afon ; 
Wrth iddi ddilyu llwybrau'r diafol, : 
Aeta yn ei waith i'r byd tragwyddol. 


J famau plant boed hyn yn rhybydd, 
Ac i hell ieuenctyd glân y gwledydd,” 
Na chlywom byth am fatb lofruldiaeth, 


Mewn tref na gwlad, nac un gym'dogaeth, : 


